ગઝલ પરિચય 


ગઝલને કાવ્યના બધા પ્રકારમાં ઉચ્ચ સ્થાને મૂકી શકાય છે. કહેવાય છે કે ગઝલ તો 
મહેફિલની જાન છે. કોઈ એક નિશ્ચિત છંદમાં (બહર) એકસરખા રદીફ (અનુપ્રાસ) અને કાફિયા 
(પ્રાસ) ધરાવતા શેરોના સમુહની રચનાથી એક ગઝલ બને છે. એક જ ગઝલના જુદા-જુદા 
શેરોમાં જુદા-જુદા વિષયો પસંદ કરી શકાય છે. એક જ ગઝલના દરેક શેરનું અલગ અસ્તિત્વ 
હોય છે અને દરેક શેર પોતે સંપૂર્ણ હોય છે. એક જ ગઝલના બે શેર એકબીજા સાથે સંબંધિત 
હોતા નથી. એકબીજા સાથે સંબંધિત એવી બે પંક્તિઓ (મિસરા) મળીને એક શેર બને છે કે 
જેની પહેલી પંક્તિને ઉલા મિસરા અને બીજી પંક્તિને સાની મિસરા કહે છે. એક જ ગઝલમાં 
ઓછામાં ઓછા પાંચ અને વધુમાં વધુ અગિયાર શેર હોવા જોઈએ, પરંતુ અગિયારથી વધુ 
શેરોની ગઝલો પણ જોવા મળે છે. 


રદીફ (અનુપ્રાસ) - પંક્તિના અંતે પ્રયોજાતા એકસરખા શબ્દો. 
કાફિયા (પ્રાસ) - રદીફ પહેલા પ્રયોજાતા સમાન ઉચ્ચારાંત ધરાવતા શબ્દો. 


ગઝલનો પહેલો શેર કે જેની બંને પંક્તિઓમાં રદીફનો (અનુપ્રાસ) અને કાફિયાનો (પ્રાસ) 
પ્રયોગ થયો હોય એને ગઝલનો મતલા કહેવાય છે. એક જ ગઝલમાં એકથી વધુ મતલા કહી 
શકાય છે. મતલા સિવાયના બાકીના શેરોમાં ફક્ત બીજી પંક્તિમાં જ રદીફ અને કાફિયા 
નિભાવવા જરૂરી છે. ગઝલના દરેક શેરની બીજી પંક્તિના અંતે (મતલાની બંને પંક્તિના અંતે) 
રદીફનો પ્રયોગ થાય છે અને રદીફ પહેલાં કાફિયાનો પ્રયોગ થાય છે. ગઝલનો અંતિમ શેર કે 
જેમાં શાયર પોતાના નામનો કે ઉપનામનો (તખલ્લુસ) ઉલ્લેખ કરે તેને ગઝલનો મકતા 
કહેવાય છે. ગઝલના અંતિમ શેરમાં શાયરે પોતાના નામનો કે ઉપનામનો (તખલ્લુસ) ઉલ્લેખ 
ન કર્યો હોય તો તે ગઝલનો મકતા ન કહેવાતાં ગઝલનો અંતિમ શેર કે છેલ્લો શેર જ કહેવાશે. 


ગઝલમાં રદીફ અનિવાર્ય નથી પરંતુ કાફિયા અનિવાર્ય છે. કાફિયા વગર ગઝલ રચી 
શકાય નહીં. રદીફ વગરની ગઝલમાં મતલાની બંને પંક્તિના અંતે અને બાકીના શેરોની બીજી 
પંક્તિના અંતે કાફિયાનો પ્રયોગ થાય છે. 


ગઝલ :- 


(ગઝલકાર : ઉદય શાહ) 


જોઇએ તો જુદા નથી હોતા; 
તે છતાં બા-વફા નથી હોતા. 


બાદ વર્ષો મળ્યા છે એ રીતે; 
જાણે કે જાણતા નથી હોતા. 


આપણા છે અને સદા રહેશે; 
તે છતાં આપણા નથી હોતા. 


એ ખુદા થઈ ફરે છે દુનિયામાં; 
પાપ જેના છતા નથી હોતા. 


સમજી લ્યો એ હૃદય વગરના છે; 
જે ગઝલ માણતા નથી હોતા. 


છે 'ઉઉદય'ની ગઝલ હૃદયસ્પર્શી; 
નૈન કોના ભીના નથી હોતા. 


રદીફ (અનુપ્રાસ) : નથી હોતા 

કાફિયા (પ્રાસ) : જુદા, બા-વફા, જાણતા, આપણા, છતા, માણતા, ભીના. 
કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારાંત 

છંદ : ગાલગાગાં લગાલગાં લલગા 

(આ છંદમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' પ્રયોજવાની છૂટ છે.) 


ઉપરોક્ત ગઝલમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' જ પ્રયોજવામાં આવી છે. 


છંદમાં ઉપર ટપકું મુખ્ય પદ્યભાર અને નીચે ટપકું ગૌણ પદ્યભાર દર્શાવે છે. છંદના મુખ્ય 
અને ગૌણ પદ્યભાર તાલના સમ, તાલી અને ખાલી સાથે સંબંધિત હોય છે. 


લ - લઘુઅક્ષર એટલે કે અ, ઇ, ઉ અને ત્ર સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત વ્યંજન કે જેનો 
ઉચ્ચારણ સમય એક માત્રા હોય છે. 


ગા - ગુરુઅક્ષર એટલે કે આ, ઈ, ઊ, એ, એ, ઓ, ઔ, અં અને અ: સ્વર તથા એ 
સ્વરયુક્ત વ્યંજન કે જેનો ઉચ્ચારણ સમય બે માત્રા હોય છે. 


જોડાક્ષરનો થડકાર એના પહેલાના લઘુ પર લાગતો હોય તો એ લઘુને ગુરુ જ ગણવામાં 
આવશે. 


લઘુ-ગુરુના સર્વ સામાન્ય નિયમો :- 

૧. 

બે લઘુ મળીને એક ગુરુ ગણી શકાય કે જેમાં બીજો લઘુ અકારાંત હોય. 

૨. 

બધા જ એકાક્ષરી ગુરુ શબ્દો અને બધા જ એકાક્ષરી પ્રત્યયોને ગુરુ ઉપરાંત લઘુ તરીકે પણ 
પ્રયોજી શકાય. 

૩. 

મોટેભાગના શબ્દોના અંત્ય ગુરુને લઘુ તરીકે પણ પ્રયોજી શકાય. 


ગા લ ગા ગાલ ગાલ ગાગા ગા 


બા દ વર્‌ ષો મ ળ્યા છે એ રી તે 
જા ણે કે જા ણ તા થી હો તા 
આ પ ણા છે અ ને સ દા રે શે 
તે છ તાં આ પ ણા ન થી હો તા 


પા પ જે ના છ તા ન થી હો તા 
સમ જી લ્યો એ હર દય વ ગર ના છે 
જે ગ ઝલ મા ણ તા ન થી હો તા 
છે ઉ ધ્ય ની ગ ઝલ હમ દય | સ્પર્‌ શી 


નૈ ન કો ના ભી ના ન થી હો તા 


આ છંદના ગીત-ગઝલ માટે તાલ કહેરવા અથવા દાદરા અથવા જલદ-દાદરાનો (દાદરા- 
ચલતી) પ્રયોગ જોવા મળે છે. આ છંદના ગીત-ગઝલની દરેક પંક્તિનો ઉપાડ તાલ કહેરવામાં 
ચોથી અથવા પાંચમી માત્રાથી, તાલ દાદરામાં ચોથી અથવા સાડાચારમી માત્રાથી તથા તાલ 
જલદ-દાદરામાં ત્રીજી માત્રાથી થતો હોય છે. મારા મતાનુસાર આ છંદની ગઝલો માટે તાલ 
કહેરવાનો પ્રયોગ અતિ ઉત્તમ છે. 


મેં તાલ કહેરવાનો પ્રયોગ કરીને રાગ કિરવાણીમાં ઉપરોક્ત ગઝલ સંગીતબદ્ધ કરી છે કે 
જેમાં પહેલી પંક્તિનો ઉપાડ ચોથી માત્રાથી અને બાકીની બધી જ પંક્તિનો ઉપાડ પાંચમી 
માત્રાથી થયો છે. 


ઉપરોક્ત છંદની ફિલ્મી અને ગેરફિલ્મી રચનાઓ તાલના વૈવિધ્ય સાથે પ્રસ્‍તુત છે. 


૧. ગઝલ 
ફિર છિડી રાત બાત ફૂલોં કી (તલત અઝીઝ - લતા મંગેશ્કર) 
તાલ : કહેરવા (દરેક પંક્તિનો પાંચમી માત્રાથી ઉપાડ) 


૨. ગઝલ 
તુમકો દેખા તો યે ખયાલ આયા (જગજીત સિંઘ) 
તાલ : કહેરવા (દરેક પંક્તિનો ચોથી માત્રાથી ઉપાડ) 


૩. ગઝલ 
શામ સે આંખ મેં નમી સી હૈ (જગજીત સિંઘ) 
તાલ : દાદરા (દરેક પંક્તિનો ચોથી અથવા સાડાચારમી માત્રાથી ઉપાડ) 


૪. ગીત 
દો ઘડી વો જો પાસ આ બૈઠે (મોહમ્મદ રફી - લતા મંગેશ્કર) 
તાલ : જલદ-દાદરા (દરેક પંક્તિનો ત્રીજી માત્રાથી ઉપાડ) 


લઘુની એક માત્રા અને ગુરુની બે માત્રાના હિસાબે છંદની કુલ માત્રા 


ગા લ ગા ગાં લ ગા લ ગાં લલ્/ગા ગા 


ર૨ વ ર૨ ર૨ તો ર૨ વ ર૨ ર ર૨ 


છંદની કુલ માત્રા - ૧૭ 


છંદમાં ઉપર ટપકું મુખ્ય પદ્યભાર દર્શાવે છે જે તાલના સમ (તાલની પહેલી માત્રા) સાથે 
સંબંધિત છે. 


તાલ કહેરવા અને જલદ-દાદરા(દાદરા-ચલતી)માં લઘુની એક માત્રા અને ગુરુની ઓછામાં 
ઓછી બે માત્રા તથા તાલ દાદરામાં લઘુની અડધી માત્રા અને ગુરુની ઓછામાં ઓછી એક 
માત્રાના હિસાબે ઉપરોક્ત છંદનું જુદા-જુદા તાલમાં મૂળ સ્વરૂપ પ્રસ્‍તુત છે. ગઝલમાં પ્રયુક્ત 
શબ્દોને ધ્યાનમાં રાખીને આ મૂળ સ્વરૂપમાં લઘુ-ગુરુને એના મૂળ સ્થાનથી આગળ-પાછળ 
કરીને ગાવાથી ગાયનમાં શબ્દોની અભિવ્યક્તિને વધુ અસરકારક બનાવી શકાય છે. ક્યારે અને 
કયા લઘુ-ગુરુને કેટલા આગળ-પાછળ કરીને ગાવા જોઇએ એની ચર્ચા લંબાણના ભયને કારણે 
ટાળું છું અને છંદનું જુદા-જુદા તાલમાં મૂળ સ્વરૂપ જ પ્રસ્તુત કરું છું. 


તાલ કહેરવા 
(ચોથી માત્રાથી ઉપાડ) 


ગા।- લ[ગા|- [ગાં - -|લ ગા|- લંગાં -|ગા ગા 

૪[૫ ૬૬૭ ૮[૧ ૨ ૩|[૪|[૫ ૬ ૭|।૮[૧ ૪૫ ૭ 
૦ ર ૦ દે ૦ 

તાલ કહેરવા 

(પાંચમી માત્રાથી ઉપાડ) 

ગા લ્લરગા -[ગાં- -|-|લ ગા - લ[ગાં - |ગા ગા 

પ ૬ ૭ ૮[(૧|।$૨ ૩ ૪|૫ ૬ ૭ ૮[૬૧ ૪|[પ ૬ ૭ 

૦ ક ૦ ક ૦ 

તાલ દાદરા 

(ચોથી માત્રાથી ઉપાડ) 

ગા -લ ગા|ગાં - -લ|ગા - -લ[ગાં - ગા - ગા 

૪[૫ ૬૧૬૨ ૩૪ ૫|૬$૬[(૧ ૨ ૪[૫[૬ 

૦ ર્ર ૦ ક ૦ 

તાલ દાદરા 

(સાડાચારમી માત્રાથી ઉપાડ) 

-ગા | -લ ગા[ગાં-|-લ|ગા - -લ[ગાં|- ગા - ગા 

૪ ૫ ૬[(૧।[૨|૩|।૪ ૫ ૬(૧[૨ ૪[૫[૬ 

૦ ક ૦ - ૦ 

તાલ જલદ-દાદરા 

(ત્રીજી માત્રાથી ઉપાડ) 

ગાલ ગા - [ગાં -|લ|ગા - લ[ગાં ગા[- ગા 

૩[૪ ૫ ૬[|૧ ૨ર ૩|।૪ ૫ ૬૧ ૩૪૫ 
૦ દ ૦ કે ૦ 


ગઝલના જુદા-જુદા છંદની આ પ્રકારની વિસ્તૃત ચર્ચા મારા હિન્દી પુસ્તક 'ગઝલધારા'માં 
કરી છે. 'ગઝલધારા' સહિતના મારા બધા જ પુસ્તકો અને ગઝલ બાબતના મારા બધા જ 


અભ્યાસ લેખો મારી વેબસાઈટ પરથી વિના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 


6 


॥10પં૦/૮|0પા1: વઝીર (1982) 

॥/૫ડાં૦ 3]/: શચ્ચાન 

[_)/1૦૩ 3/: મશતૂન મોહિ૩ઝસીન 

26110111064 31/: તતા મનેશવ ર, તતત ગત્ીઝ 


જિ જિકી રાત, વાત પતો વતે 
રાત હૈ ચા નવરાત જૂતોં વિ 


છૂ જે દાર, જત જે નગરે 
શામ ષતો વ, રાત છૂતોં વિ 


ઝાપજા સાથ, સાથ જતો જા 
ઝાપવ વાત, વાત જૂતોં વિ 


જૂન સ્િતતે રહેને ટુનિયા મેં 
રોઝ નિવતેમી વાત જૂતોં વિ 


નિત રહી હૈ ઇચાત પતો વ 


ચે મઇવતી દૂ્ફ નગત મસતૂમ 

ગૈસે સરા મેં રાત છતો વો 

રદીફ ક ણ્્ભોં વને 

કાફિયા : તાત, વરાત, રાત, ઇચાત. 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્ત 

છંદ : ગાલગાગાં લગાલગાં લલગા 

(આ છંદમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' પ્રયોજવાની છૂટ છે.) 


ઉપરોક્ત ગઝલમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' જ પ્રયોજવામાં આવી છે. 


તાલ કહેરવામાં સંગીતબદ્ધ થયેલી આ ગઝલની દરેક પંક્તિનો ઉપાડ તાલ કહેરવાની 
પાંચમી માત્રાથી થયો છે. 


ગા લ ગા ગાલ ગાલ ગાગા ગા 


॥/10૫૦/૮ા0પાળ: સાથ સાથ (1982) 
[॥/પડાં૦ ૩]/: જીભવીપ' સિદ 

111૦૩ 31/: ગઞાવેવ ઝશ્તર 
2611૦11110૧ 31/: ઝનગીત સિદ 


તુમવને હેરા તો ચે સચાત ઝાચા 
્રિન્વમી ઘૂષ તુમ ઘના સાચા 


ઝાઝઞ ષિર વિભ ને ફ્જ તમન્ના વમ 
ઝમાઝ પિતર હિત વતે ઇમને સમજ્ઞાચા 


તુમ વતે ઝાગોને તો સોત્વેને 
ઇમને વચા ચચા દઇમને વચા પાચા 


ઈમ ગિસે મુનનુના નહીં સજ્તે 
વવતત ને છેસા મીત વયો માચા 


રદીફ ધાં 

કાફિયા : ઝાચા, સાચા, સમજ્ઞાચા, પાચા, માચા. 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્યા 

છંદ : ગાલગાગાં લગાલગાં લલગા 

(આ છંદમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' પ્રયોજવાની છૂટ છે.) 


ઉપરોક્ત ગઝલમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા' જ પ્રયોજવામાં આવી છે. 


તાલ કહેરવામાં સંગીતબદ્ધ થયેલી આ ગઝલની દરેક પંક્તિનો ઉપાડ તાલ કહેરવાની 
ચોથી માત્રાથી થયો છે. 


ઉપરોક્ત ગઝલની જ ઝમીનમાં મારી એક ગઝલ પ્રસ્‍તુત છે. એક જ ઝમીનની બે ગઝલ 
એટલે કે જેના છંદ, રદીફ અને કાફિયા-વ્યવસ્થા એકસરખા હોય એવી બે ગઝલ. એક જ 
ઝમીનની ગઝલ હોવાથી પ્રસ્‍તુત મારી ગઝલને પણ “તુમકો દેખા તો .....'ની ધૂનમાં સરળતાથી 
ગાઈ શકાશે. એક જ છંદની ગઝલોને એકબીજાની ધૂનમાં સરળતાથી ગાઈ શકાય છે. 


મઝભલ :- 
(મઝલવર : ૩૮ શાઇ) 


ત્‌ હી ત્‌ વિભ મેં સુજ્હ-ઝો-શામ ઝાચા; 
સ્તિન્લમી ગીને વ મઝા પાચા 


તેરે «મ સે હૈ રોશની વિત મે; 
તુજ્નસે સેશન ચે સવ ગાં પાચા। 


સ્રિન્લમી મેં સુશી ચા નન ગો મિલે; 
દમને વસ તેરા નીત છી માચા 


ઝવ સુશી ઝૌર મમ ઇણ વેઝસર; 
સુત જો મલા તો ચે મજન ગાયા 


તુજ્ઞસ વિછકા છૂં ૫ર નહીં તન્હા; 
તેરા મમ મેરે સાથ-સાચ ઝાચા। 


રદીફ ક 

કાફિયા : ઝાચા, પાચા, માચા. 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્યા 

છંદ : ગાલગાગાં લગાલગાં લલગા 

(આ છંદમાં છેલ્લી સંધિ “લલગા'ને બદલે “ગાગા” પ્રયોજવાની છૂટ છે.) 


10 


ગા લ ગા ગાલ ગાલ ગાગા ગા 


ગઝલમાં બધા જ બંધ (સ્થાયી અને અંતરા) બે જ પંક્તિના હોય છે. જે રચનામાં એક બંધ 
પણ બેથી ઓછી પંક્તિનો (એક પંક્તિનો) અથવા બેથી વધુ પંક્તિનો હોય એ ગઝલ નથી જ 
નથી. એનો અર્થ એ નથી કે જે રચનાના બધા જ બંધ બે જ પંક્તિના હોય એ બધી જ ગઝલ 
છે; એ રચના ગઝલને બદલે કવિતાનો અન્ય પ્રકાર પણ હોય શકે. નીચે દર્શાવેલ ત્રણ રચનાને 
કેટલાંક ગઝલ કહે છે કે જે ગઝલ નથી પરતું ગીત છે. 


હોટોં સે છૂ લો તુમ મેરા ગીત અમર કર દો (જગજીત સિંઘ) 
ચિઠ્ઠી ન કોઈ સંદેસ (જગજીત સિંઘ) 
આજ જાને કી ઝિદ ના કરો (ફરીદા ખાનમ) 


11વત/ ડા ત 

115//, બાત 1111પંતલુતા', 

[1ાંગં1૩૦1૦, 

[પંતપ્ડવાવ - ૩96424, 

ઊપ]|તા"ત1 - ।1વાંત. 

(10) *9194288826032 

૫/૦ગ્ડા1૦ : 100053://511૦૬.૧૦૦૯ાં૯.૦૦11/5ા1€/પવતપ/ડ|1ત1લા122વાં/ 

૪૦૫1 ૦૦ [1116 : 1110235://પ/પ7પ/.૪૦૫01૩૦.૦૯૦11/પ૫૬5૯ા/પવંતપ%/૬૬11110/પ1૧૯૦૩ 


12 


